Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


Ha o 
Ten ar citizens Dk Ethnic Minorities | Tîm Cymorth O, 
opeth advice & Youth Support | Lleiafrifoedd Ethnig NLR 
Cynn Wales & Ieuenctid Cymru LN 


Sut i wneud cais am statws preswylydd 
sefydlog: 


Cam 1: Lawrlwythwch Ap Gwirio Dogfen Ymadael yr UE ar-lein am ddim. Mae'n 
edrych fel hyn: 


o°? ofo 9. 


wb 


GOV.UK 


Gallwch ddefnyddio ap Gwirio Dogfen: Ymadael yr UE i gwblhau cam adnabod 
eich cais o dan Gynllun Setliad yr UE. 


Bydd yr ap yn: 

e gwirio bod eich dogfen adnabod yn ddilys 

e gwirio bod y ddogfen yn eiddo i chi 

| gael Statws Preswylydd Sefydlog, bydd angen i chi: 


Wirio os gallwch ddefnyddio'r ap ar eich ffôn 


Ar gyfer defnyddwyr Android 
Byddwch angen: 


e Android 6.0 ac uwch — gallwch ddod o hyd i hyn yn eich gosodiadau 
e oleiaf 135MB o le i storio'r ap 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


cyngor ar | citizens 


o 
nic Minoriti îm Cymor! >n 
opeth advice —— a WuRh SO Llr ynd EG WA 
S Team Wales & leuenctid Cymru LN 
e cysylltiad 3G, 4G neu WiFi 


e NFC (a olygir Cyfathrebu Maes Agos) fel y gall yr ap sganio'ch dogfen - gallwch 
ddod o hyd i hyn yn eich gosodiadau. Os gallwch ddefnyddio'ch ffôn i dalu am 
bethau gan ddefnyddio digyswllt, mae hyn yn golygu bod ganddoch 
Gyfathrebu Maes Agos (NFC) a gallwch ddefnyddio'r ap. 


Ar gyfer defnyddwyr iPhone 


Mae'r ap beta ‘Gwirio Dogfen ID’ bellach ar gael ar gyfer iPhone 7 a modelau 
mwy newydd. 


Byddwch angen: 


e iPhone 7 neu 7 Plus neu modelau mwy newydd 


e iOS 13.2 neu'n fwy newydd - i ddod o hyd i'r fersiwn o'r meddalwedd sydd 
wedi'i arsefydlu, ewch i Gsodiadau > Cyffredinol, yna Amdanom 


e O leiaf 120MB o le storio i osod yr ap 
e cysylltiad 3G, 4G neu WiFi 


Bydd yr ap angen mynediad at gamera eich ffôn. Os nad yw'r ap yn gofyn am 
fynediad, galluogwch fynediad yn eich gosodiadau. 


Sut i ddefnyddio'r ap 
Cw 1: Ydych chi'n AEE neu'n Wladol o'r Swistir? 


Mae'r AEE yn cynnwys gwledydd yr UE a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a 
Norwy. 


Os nad ydych yn Wladol o'r UE ond mae eich partner, efallai y byddwch dal yn 
gallu gwneud cais. 


Pa ddogfen ID i'w ddefnyddio? 


Os oes gennych basbort biometreg dyma'r ddogfen ID orau i'w defnyddio ond 
gallwch ddefnyddio'ch Cerdyn Adnabod Cenedlaethol p'un a yw'n fiometreg ai 
2 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


opeth / advice 


f o 
cyngorar | citizens >^ Ethnic minorities | Tîm Cymorth ch IE, 
& Youth Support | Lleiafrifoedd Ethnig Ua 


Team Wales & Ieuenctid Cymru Mc 
a 


peidio. Mae'r canllaw hwn yn edrych yn gyntaf ar ddefnyddio'ch pasbort 
(tudalen 2) ac yna sut i ddefnyddio'ch Cerdyn Adnabod Cenedlaethol (tudalen 
6). 


Os ydych chi'n defnyddio'ch Pasbort: 


Sganiwch eich Pasbort - gyda sglodyn biometreg 


Mae'r symbol isod yn dangos bod gan eich dogfen sglodyn biometreg ac y gall yr 


ap ei ddarllen. 


Cymerwch ffotograff o dudalen llun eich pasbort gan ddefnyddio camera eich 
ffôn. Rhaid i'r dudalen lawn fod y tu mewn i'r ffrâm, gan gynnwys y 2 linell rif ar 
waelod y dudalen. Sicrhewch fod eich camera ffôn yn canolbwyntio ar y testun 
ar y dudalen. 


Bydd yr ap yn eich annog i addasu'ch ffôn i sicrhau eich bod yn dal eich dogfen 
yn effeithiol. Bydd yr awgrymiadau hyn yn ymddangos mewn blwch testun ar 
frig eich sgrin. 


Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y dudalen gyfan yn eich llun. 


cyngor ar \ citizens x~ Ethnic Minorities | Tîm Cymorth yh cath 
bopeth & Youth Support | Lleiafrifoedd Ethnig Lywodraeth Cymru 
Ùc Team wales & leuenctid Cymru Funded by 
Welsh Government 


J advice 


Hold document straight 


P<AUTMUSTERFR, 
U1234567<6AUT 


Ceisiwch dynnu llun eich dogfen hyd-braich os ydych chi'n cael problemau. 


Gwiriwch wybodaeth eich dogfen 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


cyngor ar | citizens Dk Ethnic Minorities | Tim Cymorth O, 
bopeth advice & Youth Support | Lleiafrifoedd Ethnig A JAA 


Team Wales & leuenctid Cymru LN 


Tynnwch unrhyw orchuddion oddi ar eich dogfen a'ch ffôn. 


Cliciwch ar y botwm 'gwirio nawr' yn yr ap pan fyddwch yn barod i ddechrau 
gwirio eich dogfen. 


Rhowch y ffôn ar ben eich dogfen pan fydd yr ap yn dweud wrthych am 'wirio 
gwybodaeth eich dogfen'. Os yw'r sain ar eich ffôn wedi'i droi i fyny, byddwch 
chi'n clywed ‘beep’ pan fydd eich dogfen wedi cael ei gydnabod. 


Symudwch eich ffôn o amgylch y ddogfen nes bod yr ap yn ei chydnabod. Mae'r 
sglodyn wedi'i leoli mewn mannau gwahanol mewn dogfennau gwahanol. 


EUROPÃISCHE UNION 


Pan fydd yr ap wedi darllen y sglodyn yn eich dogfen yn Ilwyddiannus, bydd y 
sgrin yn dweud ‘gwybodaeth wedi'i gwirio’. Peidiwch â symud y ffôn nes bod y 
neges yn ymddangos a bod y gwiriad wedi'i gwblhau. 


Os nad yw'r ap yn cydnabod eich dogfen, bydd y gwiriad yn dod i ben a bydd y 
sgrin yn dweud 'gwybodaeth heb ei darganfod'. Os bydd hyn yn digwydd, dylech 
symud eich ffôn yn araf o gwmpas y ddogfen nes bod yr ap yn ei chydnabod. 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


bopeth 


cyngorar | citizens x~ Ethnic Minorities | Tîm Cymorth ifa 
| & Youth Support | Lleiafrifoedd Ethnig a 


J advice 
/ ren wales & leuenctid Cymru 


Os ydych chi'n defnyddio pasbort a'ch bod chi'n parhau i gael problemau, 
rhowch y ffôn ar y clawr cefn neu'n dudalen llun. 


Os ydych chi'n defnyddio Cerdyn Adnabod 
Cenedlaethol Di-Biometrig: 


A oes gan eich cerdyn barth darllenadwy peiriant (MRZ)? 


Mae parth darllenadwy peiriant (MRZ) yn edrych fel hyn: 


TITRE DE VOYAGE AUSTRALIA Hn 
SPECIMEN P” —A0US — U0996738 
CITIZEN "lats. 
JANE » 
e a — d 
UTOPIAN S . 
lm TY” a  ——— 


07 JUN 1979 


F 
Un IS — EC 200 i - 
Ber Barn Glyn 


se. 

AUSTRALIA 
P<AUSCITIZIEN<<JANE<<<<<<<<«<<<<<<«<« << <<«<«« 
U0996738<2UT07906075F1112256<50013871L<<<<68 


Bydd angen i chi gymryd sgan o flaen a chefn eich Cerdyn Adnabod. Mae'n 
hanfodol cynnwys y parth darllenadwy peiriant (MRZ) wrth dynnu llun o flaen 
eich cerdyn. 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


Don Hi | AC NC memores momom IER 

S Team Wales & leuenctid Cymru AN 
Fel arfer yn gofynnir i chi anfon eich cerdyn adnabod i Ganolfan Datrys Setliad yr 
UE i'w dilysu. Fodd bynnag, oherwydd yr achosion o Covid 19, mae'r 
gwasanaeth wedi'i atal dros dro. 


Os nad oes gan eich ID MRZ ni fyddwch yn gallu defnyddio'r Ap. 
Sganiwch eich wyneb 


Bydd y sgrin yn fflachio wrth iddo sganio'ch wyneb. Daliwch gamera eich ffôn o 
flaen eich wyneb nes bod y sganio wedi'i gwblhau. 


Gallwch osgoi'r cam hwn a darparu tystiolaeth wahanol i brofi pwy ydych chi os 
gallai fflachio golau achosi anawsterau i chi. Gallwch wneud hyn trwy fynd i'r 
ddewislen ‘Darganfod mwy’ a “osgoi'r cam hwn'. 


Os ydych chi'n 10 oed neu'n iau, ni ofynnir i chi sganio'ch wyneb. 


Tynnwch lun ohonoch chi'ch hun 
Dylech: 


1. edrych yn syth mewn i'r camera 
2. bod â mynegiant niwtral - peidiwch â gwenu na gwgu. 
3. dynnu sbectol arlliw, er enghraifft sbectol haul. 


Dylai eich llun: 


e. fod wedi ei oleuo'n dda mewn golau niwtral 
e fod heb unrhyw wynebau eraill yn y cefndir 


Cwblhau eich cais am Setliad yr UE 


Ar ôl i chi gwblhau eich gwiriad ID, cwblhewch weddill eich cais ar wefan 
GOV.UK. Mae'r ap yn mynd â chi i'r wefan trwy ddilyn y ddolen at GOV.UK. 
7 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 


Funded by 
Welsh Government 


y o 

cyngor ar | citizens nic Minoriti îm Cymor — 

Donath advice i a VaRh SDN Lle Ymd EG WA 
$ Team Wales & leuenctid Cymru LN 

Neu, gallwch chi gwblhau'r cais trwy fewngofnodi i unrhyw ffôn, liniadur neu 

gyfrifiadur: 


https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled- 


status sgroliwch i lawr y dudalen i barhau â'ch cais, bydd angen eich rhif 
pasbort a dyddiad geni i gael mynediad i'ch cais. 


Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar wneud cais yn eich iaith eich hun trwy 
ddilyn y ddolen hon: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu- 
citizens-and-their-families-translations 


Gofynnir cyfres o gwestiynau i chi: 

1. A oes gennych genedligrwydd deuol? 
Ydych chi'n ddinesydd dwy wlad ar yr un pryd? 

2. Oes gennych chi genedligrwydd blaenorol? 


A oeddech chi erioed gyda chenedligrwydd arall cyn yr un yma? E.e. oeddech 
chi'n ddinesydd Bangladesh ond fe wnaethoch chi roi'r gorau i'r 
cenedligrwydd hwn i ddod yn Ewropeaidd. 


3. Ydych chi erioed wedi defnyddio enw arall? 
Efallai pan wnaethoch chi briodi neu newid eich enw teuluol. 
a. Oes gennych chi ddogfen breswyl barhaol ddilys y DU? 


Os oes gennych ddogfen breswyl barhaol ddilys y DU, bydd gennych un o'r 
canlynol: 


e tystysgrif y tu fewn i'r llyfryn glas ‘dogfennaeth breswyl” (neu lyfryn pinc 
os ydych yn ddinesydd o'r Swistir) 


e tystysgrif y tu mewn i'ch pasbort 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 


Funded by 
Welsh Government 


y o 
cyngor ar | citizens nic Minorities | Tîm Cymor Er 
bopeth | advice ws Mdd en IE 
$ W 
e cerdyn preswylio biometreg sy'n cadarnhau preswylfa barhaol (dim ond 
os nad ydych chi'n ddinesydd o'r UE, yr AEE neu'r Swistir) 


5. Oes gennych chi Absenoldeb Amhenodol i fynd i mewn neu aros? 


Mae caniatâd amhenodol i fynd i mewn neu aros (ILR) yn fathau o statws 
mewnfudo. 


Byddwch fel arfer wedi gwneud cais am ganiatâd amhenodol i ddod i mewn 
neu i aros. Bydd gennych stamp yn eich pasbort neu lythyr gan y Swyddfa 
Gartref. Gallech hefyd gael 'vignette' (sticer) neu drwydded breswylio 
biometreg. 


s. A oes gennych unrhyw euogfarn droseddol? 


Dylai eich cais gael ei dderbyn os cawsant eu dedfrydu i lai na 12 mis yn y 
carchar yn y DU am un trosedd. 


Gellir gwrthod eu cais os rydych: 


e yn euog ac wedi cael dedfryd o garchar yn y DU yn ystod y 5 mlynedd 
diwethaf 

e. wedi derbyn dedfryd o 12 mis neu fwy yn y carchar am un trosedd yn y 
DU 

e. wedi derbyn 3 euogfarn neu fwy yn y 3 blynedd diwethaf yn y DU 
(euogfarnau nad arweiniodd at ddedfryd o garchar) ac mae ganddynt lai 
na 5 mlynedd o breswylfa barhaus 

e erioed wedi cael eu hestraddodi o'r DU 

e. yn destun gwarant arestio Ewropeaidd 

e gydag euogfarn droseddol mewn gwlad arall 


Os oes gennych euogfarn, dywedwch wrthym er mwyn i ni eich helpu chi. 
Gallwn eich cyfeirio am gyngor arbenigol i'ch helpu chi i fynd trwy'r 
broblem hon. 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 
Funded by 

Welsh Government 


Popeth | advice —X panepane more, IER 
S Team Wales & leuenctid Cymru AN 
Os methwch â datgelu euogfarn neu os ydych yn anonest o safbwynt 
unrhyw wybodaeth yn y cais gallai eich cais gael ei ohirio neu ei wrthod; 
efallai y canfyddir eich bod wedi ymddwyn yn ‘dwyllodrus’ tuag at gorff 
cyhoeddus (GOV.UK) a all arwain at ganlyniadau difrifol i'ch preswylfa yn y 
DU. Y peth gorau yw bod yn onest a derbyn yr help rydym yn ei gynnig. 


7. Ydych chi wedi bod yn rhan o derfysgaeth neu droseddau yn erbyn 
dynoliaeth? 


Gosod Diogelwch ar eich cais: 
Nawr bydd angen i chi osod diogelwch ar eich cais: 
Mae gennych 3 set o gwestiynau. Dylech ateb 1 cwestiwn o bob adran. 


Mae'r atebion yn ymwneud â chi, er enghraifft, ble wnaeth eich mam a'ch tad 
gwrdd? Beth oedd eich swydd gyntaf? 


Bydd angen i chi allu ateb y cwestiynau hyn os bydd angen i chi siarad â 
Chanolfan Datrys Setliad yr UE, felly cofiwch yr hyn yr ydych wedi'i ddweud neu 
gwnewch nodyn ohono. 


Pan fyddwch yn cyflwyno eich cais: 


Bydd angen i chi ddweud pa mor hir rydych chi wedi byw yn y DU ac efallai y 
gofynnir i chi uwchlwytho tystiolaeth ychwanegol. 


Dywedir wrthych am ba flynyddoedd y mae angen i chi ddarparu tystiolaeth ar 
eu cyfer a gallwch uwchlwytho'r dystiolaeth hon gan ddefnyddio camera ar eich 
ffôn. Gallwn eich helpu i wneud hyn. 


Ar ôl i chi gyflwyno'ch cais: 


Ar yr un diwrnod â'ch cais dylech dderbyn e-bost gan GOV.UK yn cadarnhau eich 
bod wedi cyflwyno'ch cais. Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys eich enw a'ch rhif 
cais 16 digid. Mae angen i chi gadw'r e-bost hwn yn ddiogel oherwydd bydd 


10 


Ariennir gan 
Lywodraeth Cymru 


Funded by 
Welsh Government 


x o 

cyngor ar | citizens niciMinorities:|"tîîi Cymrn F 

Donath advice i EVE Sioe an EG IE 
S Team Wales & leuenctid Cymru LN 

angen y rhif cais 15 digid hwn arnoch os ydych chi am siarad â'r Ganolfan Datrys 

Setliad UE i wirio cynnydd ar eich cais. 


Mae pob cais yn cael gwaith achos ei hun ac oherwydd achosion Covid 19 ni 
allant ddweud wrthym pa mor hir y mae ceisiadau yn gymryd ar hyn o bryd.. 


Yn olaf, byddwch yn derbyn e-bost gan GOV.UK yn cadarnhau canlyniad eich 
cais. Bydd gan yr e-bost hwn atodiad, mae fel arfer ar waelod yr e-bost. Mae'r 
atodiad yn cadarnhau canlyniad eich cais a bydd yn dweud wrthych sut i brofi'ch 
statws ar-lein. 


Sut i gysylltu â'r Ganolfan Datrys Setliad yr UE, sy'n delio gyda'ch cais? 


Nid yw'r Canolfan Datrys Setliad yr UE ar agor i alwadau oherwydd Covid 19. 
Gallwch gysylltu â nhw trwy lenwi ffurflen gyswllt ar-lein. Gallwn eich helpu i 
wneud hyn, neu gallwch ddilyn y ddolen hon a llenwi'r ffurflen gyswllt eich hun, 
bydd angen i chi gynnwys y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer 
eich cais a'ch rhif cais: 


https://eu-settled-status-enguiries.service.gzov.uk/start?lang—zc 


11 


